Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XXXVI Blg. 23 
Disyembre 7, 2005 
www. philippinerevolution.org 
Editoryal 


Labanan ang walang lubay 
na pandarahas ng rehimeng Arroyo 


W= lubay ang pandarahas ng at sa lawak at tindi ng paglapastangan sa 


pasistang halimaw na si Gloria karapatang-tao ng ordinaryong mamama- 

Arroyo. Sa dami, dalas at brutalidad yan, pinaiiral niya ang lagim ng di 
ng mga pamamaslang sa mga lider at deklaradong batas militar. Sinusupil ang 
myembro ng mga s anumang pagtutol sa kanyang paghahari, 
progresibong YU at anumang paggigiit ng karapatan sa 
organisasyon KEY harap ng mapaniil na mga patakaran ay 
Ai nilulupig ng kamay na bakal. 

Mistulang buhay ang kinamumuhi- 
ang pasistang diktador na si Marcos sa 
katauhan ni Arroyo. Kung tutuusin, halos 
nahigitan na ng huwad na presidente ang 
yumaong diktador sa kalupitan. 

Sa ilalim ng diktadurang Marcos, napuno 
ang mga piitan ng libu-libong bilanggong 
pulitikal. Sa ilalim ng rehimeng Arroyo, 
marami pa rin ang ikinukulong, subalit mas 
marami ang walang-habas na pinapaslang. 

Tila “huwag kumuha ng bihag!” ang 
patakaran ni Arroyo sa paglipol sa itinutur- 

ing niyang mga “kaaway.” Pinatatakbo ng 
AFP ang mga death squad sa iba't ibang 
panig ng bansa at kinakasangkapan ang 
mga ito sa kampanya ng pampulitikang 
asasinasyon. 

Ang mga pamamaslang at panggigipit sa 
mga sibilyan ay karaniwang ganti ng AFP at 
PNP sa mga pinsalang natatamo nila sa 
kamay ng BHB at sa kabiguan nilang 
magapi ang hukbong bayan. Sa sobrang 
kahihiyan at kainutilan, itinutuon ng AFP at 


Mga tampok Ulat hinggil sa paglabag | Mga labanan Ang paggamit ng land 
. . sa karapatang-tao sa Quezon mine ng hukbong 
sa isyung ito... PAHINA 3 PAHINA 7 bayan PAHINA 11 


PNP ang kanilang mga baril at 
kanyon sa mga di armadong sibil- 
yan. 

Dalawang araw matapos mag- 
tamo ang AFP ng malaking kaswal- 
ti sa Calinog, Iloilo noong Nob- 
yembre 19, walang awang pinag- 
papapatay ng mga elemento ng 
19th IB ang 10 magsasaka sa San 
Agustin, Palo, Leyte. Matapos ding 
magtamo ang PNP ng mga kaswalti 
sa pananambang ng BHB sa 
Tiaong, Quezon noong Nobyembre 
19, binomba ng mga eroplano at 
inistraping ng militar ang mga 
komunidad sa Tiaong at mga 
karatig-bayan, at ilang residente 
na ang dinukot at pinaslang. 

Umaabot na sa 10,000 katao sa 
Quezon ang sapilitang pinalikas o 
kaya'y napwersang lumisan dahil 
sa bangis ng operasyong militar. 
Bukod pa rito ang 7,000 pamilya 
sa Aurora, Leyte at Sulu na napili- 
tang magbakwit dahil sa panana- 
lanta ng AFP. 

Nitong nakaraang linggo la- 
mang, dalawa pang tagapagtagu- 
yod ng karapatang-tao ang brutal 
na pinaslang sa Ilocos Sur at Abra. 
Sila ang ika-11 at ika-12 myembro 
ng mga progresibong organisasyon 
na biktima ng pamamaslang mula 


EY AYAN 


Taon XXXVI Blg. 23 Disyembre 7, 2005 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.org 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


lamang sa katapusan ng 
Setyembre hanggang 


katapusan ng Nob- 
yembre. 
Lahat ng mga 


biktima ay mga di 
armadong sibil- 
yang pinagba- 
lingan ng ga- 
lit ng mga 
pwersang 
militar at pasis- 
tang amo nito 
dahil sa pan- 
gunguna ng 
mga progresi- 
bo sa pagla- 
lantad at 
paglaban sa 
rehimeng Ar- 
royo. 

Mula nang 
maupo si Arro- 
yo noong Enero 2001, 


Fa 


mahigit 
nang 260,000 indibidwal ang nag- 
ing biktima ng mga paglabag sa 
karapatang-tao. Habang tumatagal 


siyang nakakapit sa poder, at 
lumalakas at lumalawak ang sigaw 
para sa pagwawakas ng kanyang 
paghahari, lalong nagiging despe- 
rado at malupit si Arroyo. 

Tanda ito ng lubhang pagkaka- 


Nilalaman 


Editoryal 1 

Pananalanta ng estado 
Ulat hinggil sa paglabag sa karapa- 
tang-tao para sa 2005 3 
Masaker sa Palo 5 
Militarisasyon sa Baybay, Leyte 6 

Mga taktikal na opensiba 
Compostela, Kalinga at CamSur 6 
Mga labanan sa Quezon 7 
Ang pagbitag ng “Hunter-Killer” 8 
Suntok kay Buan 9 

Nagluluhang-buwaya ang AFP 10 

Paggamit ng BHB ng land mines 11 

Pagbabalik ni Garci 

Abono sa kampanya ni Arroyo 

Balita 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


e 
GG 
944 


hiwalay ni Arroyo at ng AFP sa 
mamamayan at kawalan nila ng 
suportang masa. Dahil sa pagi- 


2 ging papet, bulok at pasista, 


bigo ang AFP at rehimeng Arro- 
yo na kabigin ang isip at 
damdamin ng mamamayan. 
Sila'y labis na kinamumuhian. 
Sa kabilang banda, patuloy na 
lumalawak at 
lumalalim 
ang suporta 
ng mamamayan sa rebolusyo- 
naryong kilusan. 

Subalit ang walang pa- 
kundangang terorismo ng 
rehimeng Arroyo at ng arma- 

dong haligi nito ang mis- 
mong  nagmumulat sa 
mamamayan sa riyali- 
dad ng pasismo. Ito 
mismo ang nagpapa- 
alab sa kanilang galit at nagpa- 
pasidhi sa kanilang pagkamuhi sa 
berdugong militar at sa reaksyu- 
naryong amo nito. Isa ito sa mga 
pangunahing dahilan kung bakit 
mahigpit na hinahangad ng higit 
na nakararaming mamamayan na 
mapatalsik na ang bulok, malupit 
at di lehitimong papet na rehimen. 

Ito rin ang nagtutulak sa 
dumaraming mamamayan na luma- 
ban, yakapin ang BHB bilang sarili 
nilang hukbo at tahakin ang lan- 
das ng rebolusyonaryong pagbaba- 
go. 

Lalong dumarami ang gustong 
sumapi at magbigay ng suporta sa 
BHB at sa pagsusulong ng arma- 
dong rebolusyon. Sa paglulunsad 
ng mas marami, mas malalaki at 
mas madadalas na mga taktikal na 
opensiba, mariing mabibigwasan 
ang mga armadong galamay ng re- 
aksyunaryong estado. Makapag- 
aambag ang BHB sa mabilis na 
pagbabagsak ng kinamumuhiang 
rehimeng Arroyo at maitutulak ang 
digmang bayan tungo sa susunod 
na mas mataas na subyugto ng 
estratehikong depensiba. ABI 


ANG BAYAN Disyembre 7, 2005 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 22511: 


Ulat hinggil sa paglabag sa karapatang-tao para sa 2005 


Pinakamatindi pagkatapos ng batas militar 


alupang tumindi at bumangis 
Le rehimeng US-Arroyo sa 

pagyurak sa mga karapatang- 
tao ng mamamayan ngayong 2005. 
Mas malawak na pinsala ang idinu- 
lot ng pasistang pangil ni Arroyo sa 
harap ng walang humpay na 
panawagan para patalsikin siya sa 
poder, at matinding krisis pampuli- 
tika at pang-ekonomya na bumaba- 
yo sa kanyang paghahari. 

Pinatindi pa ng rehimeng 
Arroyo ngayong 2005 ang pam- 
bansang kampanya ng pagpatay sa 
mga lider, aktibista at tagasuporta 
ng mga progresibong organisasyon 
at partido pulitikal. Planado, siste- 
matiko at magkakaugnay ang mga 
pagpaslang sa desperasyong duru- 
gin ang progresibong kilusang 
masa. Pinatindi ang militarisasyon 
sa kanayunan. Sa mga lunsod, 
kasabay ng tuluy-tuloy na pagsisi- 
nungaling at pagtatakip sa mga 
kasalanan ni Arroyo, walang preno 
ang paggamit ng lahat ng mga 
kasangkapan ng estado at militar 
para busalan at atakehin ang kilu- 
sang anti-Arroyo. 

Ayon sa ulat ng KARAPA- 
TAN, nagkaroon ng 874 na kaso Sy 
ng paglabag sa karapatang- ) 
tao na bumiktima 
99,011 indibidwal at 
14,302 pamilya sa 288 komu- 
nidad mula Enero hanggang 
Nobyembre 30. Ang 2005 ang 
pinakamatinding taon sa pag- Kif% 
labag sa karapatang-tao ng W % 
mamamayan pagkatapos ng AN 
batas militar. paa 

Pagdukot, pagpaslang, “ 
masaker. Umabot sa 149 na 
indibidwal ang pinatay ng rehimeng 
Arroyo sa unang 11 buwan ng 2005. 
Mahigit doble ang pagdami ng mga 
kasong ito kumpara sa 63 kaso na 
naitala noong 2004. Ang 82 sa 149 


ANG BAYAN Disyembre 7, 2005 


| 4 | 
ti y Pi 
Li y 
S 7 i 
4 
>N 


na biktima ay pawang mga lider at 
aktibista ng hayag na demokrati- 
kong kilusang masa. Ang 67 ay 
pinagsuspetsahan lamang ng mili- 
tar na sumusuporta, kaibigan o 
kamag-anak ng mga Pulang mandi- 
rigma o ng mga armadong Moro. 
Malawak ang tinatarget ng mga 
pagpatay ng rehimeng Arroyo— 
mga lider at kasapi ng mga progre- 
sibong partido at organisasyon, 
mga tagapagtanggol ng karapa- 
tang-tao, abugado, mamamahayag, 
lider-simbahan, lokal na upisyal ng 
gubyerno, lider at organisador sa 
mga komunidad, magsasaka at 
manggagawa. Sa mga pinatay, 28 
ay mga lider o kasapi ng Bayan 
Muna, 14 ang mula sa Anakpawis at 
walo ang mula sa KARAPATAN. 
Bukod pa sa mga bilang na ito ang 
10 nang mamamahayag na pinatay 
ngayong taon, dagdag sa 26 na 
pinatay mula 2001 hanggang 2004. 
Sa halos lahat ng kaso ng mga 
karumal-dumal na pagpaslang, pa- 
lagiang direktang sangkot ang mga 
elemento ng militar o ang 
#4, kanilang mga pina- 
? kakawalang death 
px squad at gru- 
pong vigilante. 
A Wala ni isa sa 
mga kasong ito 
ang nagawaran 
f | ng hustisya. 
Tampok ang 
ul mga pangyayari 
Nag sa Central Luzon 
i (CL). Umabot 
A% na sa 41 katao 
ang pinaslang sa 
rehiyong ito. Sa unang hati ng 
taon, ang mga pagpatay ay pawang 
may kinalaman sa welga sa 
Hacienda Luisita sa Tarlac. 
Nang malipat bilang pinuno ng 
7th Infantry Division sa CL si Maj. 


Gen. Jovito Palparan Jr. nitong 
Setyembre, biglang dumami ang 
bilang ng pagpaslang at kumalat 
ito sa iba pang prubinsya. Sa unang 
dalawang buwan pa lamang ni 
Palparan, 19 ang agad na pinaslang 
sa CL. Noong Oktubre 26 at 27, lima 
ang pinatay ng mga bayarang 
berdugo ni Palparan sa Bulacan, 
Tarlac at Pampanga sa loob lamang 
ng 20 oras. 

Sa Eastern Visayas (EV), sa ila- 
lim ng pamumuno rito ni Palparan 
bilang hepe ng 8th Infantry 
Division, 36 ang pinatay mula 
Pebrero hanggang Agosto (karami- 
han, kasapi ng Bayan Muna). 

Sa lahat ng pinaslang sa buong 
bansa, anim ang dinukot muna 
bago pinatay. Isang napakabrutalna 
kaso ang pagpaslang sa mag- 
asawang Marivel at Danilo Supeha. 
Apat na buwang buntis ang dating 
lider ng League of Filipino Students 
ng Central Luzon State University 
na si Marivel. Dinukot ang mag- 
asawa noong Oktubre 26 ng anim 
na armadong lalaking naka-combat 
boots at naka-bonnet. Natagpuan 
noong Nobyembre 20 ang kanilang 
mga bangkay na nakasilid sa mga 
sako. 

Apatnapu't isa ang dinukot at di 
na natagpuan ngayong taon. 
Tatlumpu't isang kaso o mahigit 
kalahati rito ay naganap sa EV 
noong nakadestino roon si 
Palparan. Kaugnay nito, kinasuhan 
sa Ombudsman nitong Disyembre 5 
si Palparan ng mga paglabag sa 
karapatang-tao. Isinampa ang kaso 
ni Rep. Satur Ocampo ng Bayan 
Muna alinsunod sa mga testimonya 
ng mga biktima sa CL, EV at 
Mindoro kung saan siya nakadesti- 
no mula 2001 hanggang 2004. 
Iginiit din ni Ocampo na suspendi- 
hin si Palparan habang iniimbesti- 


3 


2250: PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


gahan siya. 

Umaabot na sa 149 ang dinukot 
at nawala mula nang manungkulan 
si Arroyo. 

Nagkaroon ng pitong kaso ng 
masaker ng mga inosenteng sibil- 
yan ngayong 2005. Karamihan sa 
mga biktima ay mga magsasakang 
kasapi ng mga ME 
organisasyon o partido 
pulitikal. Pinakahuli ang 
karumal-dumal na pag- 
patay sa sampung 
magsasaka at pagka- 
sugat ng 30 pa sa 
Palo, Leyte noong 
Nobyembre 21. LB NG 

Nagkaroon din ng --.. 
52 biktima ng bigong 
pagpatay na pawang nakaranas ng 
malulubhang tama ng bala at trau- 
ma. 

Militarisasyon sa kanayunan. 
Sa ngalan ng “gera kontra-teroris- 
mo” o mga operasyong “counter- 
insurgency,” laganap ang paglabag 
sa karapatang-tao ng mamamayan. 
Ibayong tumindi ang militarisasyon 
sa mga eryang pinaniniwalaan ng 
militar na malakas ang Bagong 
Hukbong Bayan, Moro National Li- 
beration Front (MNLF) at Moro 
Islamic Liberation Front (MILF). 
Gayundin, matindi ang militarisa- 
syon sa mga lugar kung saan may 
malakas at malawak na pagtutol sa 
pagpasok ng malalaking kumpanya 
sa pagmimina at pagtotroso. 
Nagaganap din ang mga kaso ng 
paglabag sa karapatang-tao sa mga 
baryo kung saan pumapasok ang 
Reengineered Special Operation 
Teams (RSOT) ng AFP. 

Isinadokumento ng KARAPATAN 
ang 23 kaso ng paggamit sa mga 
eskwelahan bilang kampo o tempo- 
raryong detatsment ng mga nag- 
ooperasyong militar. Nakaapekto 
ito sa 2,703 indibidwal at 484 na 
pamilya sa apat na komunidad. 

Mayroon ding 15 kaso ng istra- 
ping, walang pakundangang pagpa- 


4 


paputok at pambobomba na bumik- 
tima ng 29,191 indibibwal o 5,210 
pamilya sa 36 na komunidad. 

Ang pinakamaraming biktima 
ng pagpaslang, pwersahang pagka- 
wala, sapilitang pagpapalikas, pam- 
bobomba at pagpapaputok, tortyur, 
pananakot at pagnana- 
kaw sa mga ari-arian ay 
naganap sa pinakamili- 
tarisadong mga lugar sa 
bansa. 

Matindi ang sinapit 
ng mga taga-Sulu sa 

mga operasyong mili- 

tar laban sa MNLF, 

noong Pebrero at muli, 

nitong Nobyembre. 
Marami ang mga ino- 
senteng napatay o nasugatan sa 
mamamayan doon at napinsala sa 
mga ari-arian nila dahil sa 
paghuhulog ng mga bomba at pa- 
nganganyon. Walang anumang pag- 
tatangi ang mga militar sa mga 
sibilyan at sa mga armado. Sadya 
ring sinisira ng militar ang pinagku- 
kunan ng tubig at mga eskwelahan 
doon upang lalong pahirapan at 
takutin ang mamamayan sa pagsu- 
porta sa MNLF. 

Sa loob lamang ng unang tat- 
long buwan ni General Palparan sa 
EV, libu-libong magsasaka ang 
sapilitang napalikas mula sa 21 
baryo sa mga bayan pa lamang ng 
Samar at nawalan ng kabuhayan at 
mga ari-arian dulot ng walang tigil 
na militarisasyon, pagbobomba, 
pagmamalupit at pananakot sa 
taumbaryo. 

Pagsupil sa kalayaang sibil. Sa 
sobrang takot ni Arroyo na mapa- 
talsik sa pamamagitan ng kilusang 
masa, pinaiiral niya ang mapanyupil 
na mga batas at patakaran. 

Ginagamit niya ang Batas 
Pambansa 880 (na binuo pa sa 
panahon ng diktadurang Marcos) 
upang ipatupad ang patakarang “no 
permit, no rally.” Pinairal simula 
noong Setyembre ang patakarang 


“calibrated preemptive response” na 
nagbunga ng mararahas na pag- 
buwag sa mga rali. Ginawang “no 
rally zone” ang paligid ng Malakan- 
yang pati na ang Mendiola para 
ipagbawal ang mga rali sa mga 
lugar na ito na istorikal na pinagda- 
rausan ng mga protesta ng mama- 
mayan. 

Ang mga kalahok sa Citizens’ 
Congress for Truth and Accountabi- 
lity (CCTA) na dumidinig ng mga 
testimonya at ebidensya laban sa 
mga pandaraya sa eleksyon, pagla- 
bag sa mga karapatang-tao at kati- 
walian ni Arroyo ay pinagbantaan 
ding kakasuhan ng sedisyon. 

Para pigilin ang pag-iimbestiga 
ng Kongreso sa mga upisyal ng gub- 
yerno at pinunong militar na sang- 
kot sa mga katiwalian at busalan 
ang mga nais tumestigo laban kay 
Arroyo, naglabas ang Malakanyang 
ng Executive Order 464 na nag- 
babawal sa kanila na dumalo sa 
mga pagdinig sa Kongreso “kung 
walang tahasang pagsang-ayon ang 
Presidente.” 

Tungo sa pagpapataw ng di 
deklaradong batas militar ni Arroyo, 
patuloy na itinutulak ng rehimen 
ang EO 420 para sa pagpapatupad 
ng National ID System, ang Anti- 
Terrorism Bill na pinapaspasan para 
maisabatas sa susunod na taon at 
isang binubuong EO para sa 
deklarasyon ng emergency rule. 

Detenidong pulitikal. Patuloy 
na dumarami ang mga bilanggong 
pulitikal. Kabilang dito ang mga 
organisador sa mga komunidad, 
magsasaka, manggagawa, kababai- 
han at mga bata. Sa ngayon, may- 
roong 285 bilanggong pulitikal---18 
sa mga ito, menor de edad. Kabi- 
lang sa kanila ang mga magsasa- 
kang nakipaglaban para sa kanilang 
karapatan sa lupa, mga pinagsusus- 
petsahang kasapi ng BHB, MNLF at 
MILF o di kaya'y mga tagasuporta 
nila. Karamihan sa kanila ay iligal 
na inaresto. [AB] 


ANG BAYAN Disyembre 7, 2005 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 25511: 


Masaker sa Palo, Leyte 


ampu ang napatay at 30 ang nasugatan nang 
pagbabarilin ng 20 tropa ng 19th IB ang isang 


grupo ng mga magsasaka sa San Agustin, Palo, 
Leyte noong Nobyembre 21. Walo pa ang iligal na 
inaresto at ikinulong sa Palo Municipal Jail. 


Noong umaga ng Nobyembre 
21, naghahanda ang mga magsasa- 
ka sa sama-samang pagbubungkal 
ng lupa. Inianunsyo nila ito sa mga 
kanugnog na barangay at nag- 
imbita ng mga kagawad ng mas- 
midya upang idokumento ang kani- 
lang pagkilos. Lahat-lahat ay 46 
katao ang nakatipon noon para sa 
aktibidad. 

Tahimik at kampante silang 
nagkakape nang bigla na lamang 
silang hagisan ng mga granada at 
pagbabarilin ng mga pasistang tro- 
pa ng AFP. Kabilang sa agad na na- 
patay ang isang lola at isang 
pitong-buwang buntis na ginang. 
Ang mga nagsipagtakbo ay hinabol 
ng putok. Ang mga sugatan ay 
pinagsisisipa pa ng mga pasista. 

Upang palabasing ang mga 
napatay ay mga kasapi ng Bagong 
Hukbong Bayan, nagtanim ng mga 
luma at sirang paltik at desabog, 
isang M16 at mga “subersibong 
dokumento” ang mga sundalo sa 
tabi ng mga bangkay. Ang mga ito 
ang pinalalabas ng AFP na umano'y 
ebidensya na mga gerilya ng BHB 
ang mga nakatipon doon. 

Pinabulaanan ni Richard Mar- 
gallo, isa sa mga nakaligtas sa ma- 
saker at upisyal ng konseho ng 
barangay, ang paratang ng militar 
na sila'y kasapi ng BHB. Sa pagtes- 
tigo niya sa Citizens” Congress for 
Truth and Accountability (CCTA) 
noong Nobyembre 23, sinabi ni 
Margallo na wala silang ibang dala 
kundi mga itak at tatlong hand 
tractor. 

Ang sampung minasaker ay pa- 


ANG BAYAN Disyembre 7, 2005 


wang mga magsa- 
sakang myembro 
ng San Agustin 
Farmer Beneficia- 
ries Multipurpose 
Cooperative 
(SAFaBeMCo) na 
noo'y nagsasaga- 
wa ng pagtitipon 
kaugnay ng kanilang programang 
“Balik Uma” (Balik Sakahan). Ang 
“Balik Uma” ay bahagi ng kanilang 
pakikibaka para sa lupa at puspu- 
san nilang isinusulong sa tulong ng 
Alang-alang Small Farmers Associa- 
tion (ASFA), partidong Bayan Muna 
at mga tagapagtaguyod ng karapa- 
tang-tao mula sa Concerned 
Citizens for Justice and Peace 
(CCIP). Layunin nilang mapayapa 
at sama-samang balikan ang 
lupang matagal nang kinamkam ni 
Pedro Margallo, isang lokal na 
panginoong maylupa. Inangkin ni 
Margallo ang lupa kahit pa nakakla- 
sipika itong lupang pampubliko at 
kahit pa matagal nang nag- 
bubungkal doon ang mga magsasa- 
ka. Kinilala maging ng Department 
of Agrarian Reform ang karapatan 
ng mga magsasaka sa lupa. Tulad 
ng inaasahan, mariing tinutulan ni 
Margallo ang paggigiit ng mga 
magsasaka. 

Ang Masaker sa Palo ang pa- 
ngalawang masaker na isinagawa 
ng 19th IB sa Leyte. Ang 19th IB 
din ang nasa likod ng Masaker sa 
Kananga, kung saan anim na 
sibilyan at tatlong hors de combat 
na mga Pulang mandirigma ang 
tinortyur at pinagpapatay noong 


Abril 16, 2003 sa Kananga, Leyte. 
Hindi pa naparurusahan ang mga 
upisyal at mga elementong respon- 
sable rito. 

Sa gitna ng patuloy na pasis- 
tang karahasan ng rehimeng US- 
Arroyo, nananawagan ang lahat ng 
biktima ng pasistang karahasan at 
buong mamamayan ng EV na 
arestuhin, usigin at parusahan ang 
mga upisyal at sundalong nasa 
likod ng masaker sa Kananga at 
Palo. Umaalingawngaw ang kani- 
lang sigaw: Palayasin ang 19th IB! 
Palayasin ang buong 8th ID na pa- 
simuno ng lahat ng pasistang kri- 
men sa rehiyon! 

Umani rin ng mariing pag- 
batikos ang AFP at rehimeng Arro- 
yo mula sa mga progresibong orga- 
nisasyon at mamamayan, mga ma- 
mamahayag at maging sa ilan 
nilang kakampi. Agad na nagtawag 
ng imbestigasyon ang mga progre- 
sibong kongresista sa kahindik- 
hindik na krimen ng AFP. 

Mariing kinundena ng Partido 
Komunista ng Pilipinas ang masa- 
ker. Nagpahayag din ang National 
Democratic Front-Eastern Visayas 
(NDF-EV) ng labis na pagkasuklam 
at galit sa pinakahuling krimeng 
ito ng AFP. ABI 


Militarisasyon 
sa Baybay, Leyte 


sang buwan nang pineperwisyo ng 

matitinding operasyong militar ng 
43rd IB ang mamamayan sa Baybay, 
Leyte. Mahigit 500 mamamayan ang 
nagsilikas sa Barangay Plaridel at 
Barangay Maslog, Baybay, Leyte 
noong Nobyembre 1-2, nang guluhin 
ng mga operasyong militar ang pag- 
gunita ng mamamayan ng tradisyon 
ng Araw ng mga Patay. 

Sa katunayan, nasa sementeryo 
noong Nobyembre 1 ang mga 
residente ng dalawang sityo ng 
Barangay Plaridel at isang sityo ng 
Barangay Maslog nang sumiklab ang 
labanan sa pagitan ng mga pasistang 
tropa at mga Pulang mandirigma ng 
Mt. Amandewin Command. 

Dahil sa takot sa walang pakun- 
dangang pagpapaputok ng mga 
sundalo, lumikas ang 91 pamilya tu- 
ngo sa sentro ng barangay. Kinabu- 
kasan, di na mabilang ang mga nag- 
silikas mula sa Barangay Maslog 
dahil nagsipuntahan sila sa iba't 
ibang lugar pagkatapos mabulabog 
ng patuloy na pasistang operasyon. 

Noon namang Nobyembre 12, bi- 
nugbog ng mga sundalo ng 43rd IB 
sina Boriano Limgas, Jimmy Alkosa- 
da at Manvin Managbanag ng 
Barangay Igang at pilit na pinaaa- 
ming sila'y mga kasapi o tagasupor- 
ta ng BHB. Binugbog din sina 
Alfredo Tenarlo at Pablo Barrientos 
noong Nobyembre 18. 

Tuluy-tuloy ang panggigipit ng 
militar sa mga magsasaka. Mahigpit 
nilang minamanmanan ang kilos ng 
mga magbubukid bawat araw, kaya 
kahit nagtatrabaho, napipilitang 
magdala ang mga magsasaka ng 
dokumentong nagpapatunay sa kani- 
lang paninirahan sa baryo. 

Binatikos at nanawagan ng im- 
bestigayon sa naturang mga abuso 
ang Sangguniang Panlalawigan ng 
Leyte. AB] 


6 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


Mga opensiba 
sa Camarines Sur, 


at Kalinga 


See na pwersa ng kaaway ang napatay at anim ang nasu- 


gatan sa tatlong magkakahiwalay na opensibang inilunsad 

ng mga gerilya ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) nitong 
Nobyembre at Disyembre sa Camarines Sur, Compostela Valley at 
Kalinga. Labing-isa ring armas na iba't ibang kalibre ang 
nasamsam. 

Sa Camarines Sur, sinalakay ng BHB ang detatsment ng 
Philippine National Police sa Barangay San Miguel, Bato ban- 
dang 12:40 ng madaling araw nitong Disyembre 5. Nagapi ng 
BHB ang mga pulis at nasamsam nila mula sa detatsment ang 
anim na M16 at tatlong pistola pagkatapos ng ilang minutong 
labanan. Napatay ang timlider ng detatsment na si SPO3 Elmer 
Cangayo. Tatlo pang pulis ang nasugatan. 

Sa Compostela Valley, tatlong elemento ng CAFGU ang napa- 
tay at tatlong iba pa ang nasugatan nang ambusin ng mga 
Pulang mandirigma sa ilalim ng Armando Dumandan Command 
(ADC) ng BHB sa Front 33 ng Southern Mindanao Region ang 
nagpapatrulyang mga elemento ng kaaway mula sa detatsment 
ng 72nd IB at CAFGU sa Barangay New Dalaguete, Montevista. 
Naganap ang limang-minutong labanan bandang alas-10 ng 
umaga. Dalawang M14 ang nakumpiska sa agad nagpulasang 
mga kaaway. 

Sa Kalinga, tatlong sundalo ang napatay nang tambangan ng 
mga Pulang mandirigma ang nagpapatrulyang mga elemento ng 
17th IB sa hangganan ng Barangay Apatan at Pinukpuk sa bayan 
ng Balbalan. 

Bago ito, sinalakay din ng ADC noong Oktubre ang isang 
pangkat ng mga armadong anti-komunistang panatiko sa hang- 
ganan ng mga bayan ng Asuncion at Montevista na binuhay muli 
ng 72nd IB. Dalawang panatiko ang napatay sa opensiba. 

Samantala, pinabulaanan din ng ADC sa isang pahayag ang 
ipinagkakalat ng AFP na mga gerilya ng BHB ang nangreyd sa 
outpost ng DENR noong Nobyembre 22 sa Barangay Logdeck, 
Montevista na ikinamatay ng dalawang sibilyan. Ayon sa inisyal 
na imbestigasyon ng ADC, isang magtotroso na galit sa korap- 
syon at ekstorsyon ng ilang tauhan ng DENR ang may kaga- 
gawan ng pagsalakay. Binigyang-diin ng ADC na pawang mga 
lehitimong target-militar lamang ang sinasalakay ng BHB, alin- 
sunod sa CARHRIHL at mga pandaigdigang kasunduang puma- 
patungkol sa mga gera sibil. ABI 


ANG BAYAN Disyembre 7, 2005 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB Mr 


Mga labanan 
sa Quezon 


i bababa sa 25 pulis at sun- 
Deo ang napatay at mahigit 
40 iba pa ang nasugatan sa 


mga naganap na labanan sa 
Quezon mula noong Nobyembre 19. 


Nobyembre 19, Sabado, Ba- 
rangay Bataan, Sampaloc. Hinaras 
ng mga Pulang mandirigma ang 
pito-kataong yunit ng 76th IB na 
nagpapatrulya sa baryo. 


Sa Barangay Labnig, Gumaca, 
isang elemento ng 76th IB ang 
napatay at tatlong iba pa ang 
nasugatan sa pagharas ng mga ge- 
rilya. 

Nobyembre 20, Linggo, Ba- 
rangay Lusacan, Tiaong. Alas 3:30 
ng madaling araw nang sinita at 
kagyat na pinaputukan ng mga 
nagpapatrulyang pulis ang isang 
iskwad ng BHB na lulan ng isang 
sasakyan. 

Lingid sa kaalaman ng mga 
pulis, bahagi lamang ang naturang 
iskwad ng isang malaking platun 
sa ilalim ng Apolonio Mendoza 
Command (AMC) na kagyat na nag- 
maniobra at nanlaban upang 
magdepensa. Isang elemento ng 
Tiaong PNP ang namatay at apat 
na iba pa ang nasugatan sa 
labanang ito. Nakasamsam din dito 
ang BHB ng isang M16, isang kali- 
bre .45 pistola at mga bala. 

Bandang alas-5 ng hapon, 
matagumpay na nakapagdepensa 
ang isang malaking platun ng AMC 
laban sa mga elemento ng 202nd 
Bde ng Philippine Army. Ayon sa 
ulat ng mga residente, anim na 
bangkay ng mga tropang militar 
ang kanilang hinakot. 

Nobyembre 21, Lunes, hang- 


ANG BAYAN Disyembre 7, 2005 


ganan ng Barangay Lusacan at 
Barangay Anastacia, Tiaong. Ayon 
mismo sa pahayag ng mga upisyal- 


militar ng Southern Luzon 
Command (Solcom), tatlong sunda- 
lo ang napatay at siyam na iba pa 
ang nasugatan nang tambangan ng 
mga Pulang mandirigma ang mga 
elemento ng 2nd Infantry Division 
na tumutugis sa mga gerilya ng 
BHB bandang ala-5:30 ng hapon. 


Nobyembre 22, Martes, hang- 
ganan ng Tiaong at Candelaria. 
Isang dagliang ambus ang inilun- 
sad ng AMC laban sa mga elemen- 
to ng 2nd ID na nag-ooperasyon sa 
lugar bandang ala-5:30 ng hapon. 
Tumagal lamang nang ilang minuto 
ang putukan subalit di bababa sa 
tatlong militar ang kagyat na 
napaslang sa labanang ito. Nakala- 
yo na ang mga Pulang mandirigma 
nang dumating ang sumaklolong 
mga helikopter na naghulog ng mga 
bomba sa lugar na pinaglabanan. 

Samantala, sa Barangay Nagsi- 
namo, Lucban, tatlong elemento 
ng 1st IB ang napatay sa pangha- 
haras na inilunsad ng mga Pulang 
gerilya. 


Nobyembre 23, Myerkules, 
Candelaria. Isang misencounter ang 
naganap sa pagitan ng mga ele- 
mento ng Philippine Army. Tuma- 
gal nang isang oras ang labanan ng 
mga militar sa kapwa militar. 


Nobyembre 24, Huwebes, 
Barangay San Pedro, Lopez, Que- 
zon. Hinaras ng mga Pulang 
mandirigma ng BHB-South Quezon 
ang Reengineered Special Opera- 
tions Team ng 76th IB. Dalawang 
sundalo ang napatay at ilan pa ang 
nasugatan. 

Samantala, isang misencounter 
at isang sagupaan sa pagitan ng 
BHB at AFP ang naganap muli sa 
Candelaria. Naganap ang misen- 
counter sa pagitan ng mga elemen- 
to ng 202nd Bde. Bandang hating- 
gabi, nakasagupa naman ng mga 
Pulang mandirigma ang mga ele- 
mento ng AFP sa isang tsekpoynt 
sa Barangay Mangilag. Isang sun- 
dalo ang napatay dito at tatlong 
iba pa ang nasugatan. 


Nobyembre 25, Byernes, Ba- 
rangay Mabini, Mulanay. Dalawang 
elemento ng 74th IB ang napatay 
nang tambangan sila ng mga 
mandirigma ng Maria Theresa de 
Leon Command ng BHB-South 
Quezon. Isang kalibre .45 at isang 


7 


PU MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


Ang pagbitag sa mga 


9 mm na pistola ang nakumpiska 
mula sa militar. 

SA kanyang pahayag sa midya 
noong Disyembre 6, umabot 
lamang sa 18 sundalo at pulis na 
napatay at 35 nasugatan ang 
inaming kaswalti ng hepe ng 
Solcom na si Lt. Gen. Pedro 
Cabuay, Jr. sa mga labanan sa 
mga bayan ng Tiaong, 
Candelaria at Sariaya. Gumamit 
ang militar ng tropang laking 
brigada, malalakas na armas, 
APC, tangke at mga helikopter. 
Mismong mga heneral ng Solcom 
ang nagdirihe sa mga opera- 
syong militar. Subalit magiting 
na binigo ng BHB ang kanilang 
pagsalakay. 

Matinding Bdemoralisasyon 
ang nilikha ng mga labanang ito 
sa hanay ng mga elemento ng 
2nd ID. Patunay dito ang dala- 
wang naganap na misencounter 
sa pagitan ng mga tropang mili- 
tar noong Nobyembre 23 at 24 
kung saan walang pakunda- 
ngang nagpaputok ang takot na 
takot na mga sundalo sa kani- 
lang kapwa sundalo. Ayon sa 
ulat ng mga residente, umabot 
sa anim na sundalo ang namatay 
sa dalawang misencounter. 

Sa desperasyong kontrahin 
ang demoralisasyon, pinalalabas 
ni General Cabuay na sampung 
Pulang mandirigma ang namatay 
sa mga sagupaan. Kinailangan 
pa nilang ianunsyo ang pagbibi- 
gay ng pabuyang P10,000 sa 
sinumang makapagtuturo ng 
bangkay ng sinumang gerilya ng 
BHB. 

Dagdag pa sa mga ito ang 
mga kaswalti na natamo ng mili- 
tar sa mga taktikal na opensi- 
bang inilunsad ng Maria Theresa 
de Leon Command noong Nob- 
yembre 10, 16 at 20. ABI 


“hunter-killer” 


ng Panay 


Tinambangan ng mga Pulang mandirigma sa ilalim ng Coronacion 
“Waling-waling” Chiva Command ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Pa- 
nay ang ipinagmamayabang ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na 
“hunter-killer” na yunit sa rehiyon—ang pinagsamang tropa ng 1st Scout 
Ranger Battalion (1st SRB) na pinamumunuan ni Lt. Col. Noel Buan at 
ng 47th IB na pinamumunuan ni Col. Mariano Perez, Jr. 

Siyam ang kaagad na napatay at 23 ang nasugatan sa ambus na isi- 
nagawa sa Sityo Simadbad, Calinog, Iloilo noong gabi ng Nobyembre 19. 
Isa pang sundalong malubhang nasugatan ang namatay din kalaunan. 

Samantala, wala ni isang Pulang mandirigma ang napatay o nasuga- 
tan man lamang. Habang isinasagawa ang “hot pursuit operations” ng 
mga tropa ng Task Force Panay (TFP), ligtas namang nagpapahinga ang 
yunit ng BHB. Narito ang ulat ng yunit: 


apat na nakapaghanda ang 
Ç e upang bigwasan ang 

mga tropa ng 1st SRB at 47th 
IB. Ilang buwang minanmanan at 
pinag-aralan ng BHB ang bawat 
kilos ng mga tropang nag-oopera- 
syon upang makabisa ito at 
matukoy ang pinakamahinang ka- 
wing nito. Kinabisa ng mga Pulang 
kumander at mandirigma ang 
bawat akyat-panaog at liku't ikot 
ng kalupaan upang maitakda ang 
mga lugar na pagdarausan ng tak- 
tikal na opensiba. 

Alinsunod sa panawagang 
agawin ang inisyatiba, naglunsad 
ang BHB ng sunud-sunod na mga 
isnayping, harasment at pagpa- 
parusa. Dahil dito, naging labis na 


mah papauwi na 


maingat ang kilos ng kaaway. 
Sumasakay ang kaaway hanggang 
sa isang lugar lamang at naglala- 
kad at nagtatago sa mga gubat 
kung papalapit na sa mga lugar na 
pinagdududahan nilang may pre- 
sensya ng BHB. 

Gumagamit sila ng mga sibil- 
yang asset na nakamotorsiklo 
upang tiyaking “malinis” ang mga 
kalsadang kanilang daraanan at 
mga nakasibilyang militar na 
naglilibot sa lugar na kanilang 
papasukin. Madalas ang kanilang 
mga road security patrol sa mga 
lugar na dinaraanan ng kanilang 
sasakyan at mga suplay. Pinatabas 
nila ang mga damo at kahoy sa 
magkabilang gilid ng mga kalsa- 
dang dinaraanan nila papasok sa 
mga lugar na inooperasyon, at 
malakihan na ang kanilang pwersa 
kung nagpapakita sa mga tao. 

Tinukoy ng mga kasama ang 
oras na pinakamababa ang pagka- 
alerto ng tropa ng kaaway: gabi, 

marami silang magkakasama, at 
sa kanilang 
kampo. 


ANG BAYAN Disyembre 7, 2005 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


Ang lugar na pinili ay yaong 
hindi inaasahang maging ambush 
site: patag, walang mga kahoy na 
makukublian maliban sa maliit 
na tubuhang mga isandaang 
metro mula sa kalsada, at pala- 
ging nadaraanan at nasusuyod. 

Sa simula pa lamang ng ope- 
rasyon ng kaaway ay masusi 
nang sumubaybay ang mga kasa- 
ma at inihanda na ang lahat ng 
kailangan para maipagtagumpay 
ang ambus. Hindi sila makalapit 
sa ambush site kapag araw pa 
dahil napakahawan nito, kaya 
lahat ng paghahanda ay kinalla- 
ngang gawin sa gabi. Ginawa 
ang lahat ng ito sa gitna pa ng 
operasyon ng kaaway. Nang pa- 
patapos na ang operasyon, 
sinagpang ng mga kasama ang 
napakaigsing oras mula takipsil- 
im hanggang alas-otso ng gabi 
upang makapagmaniobra mula sa 
kanilang pwesto patungo sa 
ambush site. 

Matapos mag-operasyon no- 
ong Nobyembre 19, pauwi sa 
kampo ang mga sundalong lulan 
ng tatlong sasakyan--isang 
Kennedy-type na dyip sa unahan, 
kasunod ang isang Isuzu Elf, at 
isang trak na M35 sa hulihan. 
Nakasakay dito ang halos isang 
kumpanya mula sa pinagsanib na 
tropa ng 1st SRB at 47th IB, 
malayong mas marami kaysa sa 
mga kasamang nakapakat para sa 
ambus. 

Pinalampas ng mga kasama 
ang unang sasakyan at ginamit 
ang bagong gawang pampasabog 
upang puruhan ang Isuzu Elf 
kung saan nakasakay ang pinaka- 
maraming pwersa ng Scout 
Ranger. Ang mga sundalong nasa 
hulihang trak ang puspusang na- 
kipagputukan. Pero wala silang 
tinamaan kahit isang Pulang 
mandirigma. ABI 


ANG BAYAN Disyembre 7, 2005 


Suntok sa buwan, suntok kay Buan 


abis na ipinagmamalaki ni 
L" Gen. Alphonsus Crucero, 

hepe ng 3rd Infantry 
Division (3rd ID) ng 
yunit na tinaguriang 
“hunter-killer” 
“taktikang ranger” na 
operasyon nito. Aniya, 
ikinukubli ng makapal na 
gubat ng rebolusyonaryong masa 
ang Pulang hukbo, kaya dapat 
umanong Bs magpakahusay ang 
militar sa paghahanap (o pag- 
"hunting") at pagpatay sa BHB. 

Kapag naglulunsad ng opera- 
syon ang mga yunit na “hunter- 
killer,” nagbubuo ito ng mga 15- 
18 kataong pangkat na di gaano 
malayo sa isa't isa. Kumikilos ito 
sa gabi at nagpapakita na lamang 
kapag papabalik na sa kanilang 
kampong malapit sa sentrong 
bayan. Sakaling makaengkwentro 
ito ng BHB, agad na aayuda ang 
mga mortar at 105mm howitzer, 
na dati nang nakatutok sa mga 
piling lugar, at ang mga helikopter 
na mabilisang magdadala ng 
dagdag na tropa. 

Subalit hindi makapagtatago 
ang kaaway sa kagubatan ng masa 
na kanilang inaapi at pinagmama- 
lupitan. Maging ang pinakasanay 
nilang mga tropa ay hindi 
makapangibabaw sa determina- 
syon at pagkakaisa ng rebolusyo- 
naryong masa at ng kanilang 
hukbo. Kaya sa halip na kanilang 
makubkob ang hinahanap nilang 
“hayop sa kagubatan,” ang mga 
reaksyunaryong tropa ang nagmis- 
tulang mga hayop na nahulog sa 
sarili nilang bitag. 

Taong 2001 pa sinimulan ng 
3rd ID ang matindi at malawakang 
kampanyang militar sa kabundu- 
kan ng Tapaz, Jamindan at 


at ang 


N 
N E 
Philippine Army ang mga O A y o 
UY ` 


Nag 


Calinog, mga lugar na saklaw ng 
Central Front ng BHB sa Panay. 
Binuo ang Task Force Panay upang 
mamuno sa pagpapatupad ng 
kampanyang ito. Noong una'y 
isang taon lamang ang itinakda ng 
3rd ID para sa kampanya nitong 
“ubusin ang BHB” sa Central 
Panay. Ngunit sa pagtatapos ng 
taong 2003, ilang araw bago ang 
pormal na pagtatapos ng progra- 
ma na idineklara na nilang mata- 
gumpay, nilipol ng isang platun 
ng BHB ang control center ng RSOT 
ng TFP sa Daan Sur, Tapaz, Capiz. 

Ngayo'y apat na taon na ang 
matinding kampanyang militar na 
kinatatangian ng walang patlang 
na mga operasyong umaabot sa 
halos dalawang operasyong batal- 
yon at apat na operasyong kumpan- 
ya bawat buwan. Kasangkot dito 
ang 12th IB, 47th IB, 32nd DRC, 
33rd DRC, at nitong huli, ang 1st 
SRB na pinamumunuan ni Lt. Col. 
Noel Buan. Dinala sa Panay ang 1st 
SRB noong huling bahagi ng 
Setyembre 2005 upang pag-ibayu- 
hin ang kampanyang ito sa huling 
kwarto ng taon. Ang 1st SRB, na 
may espesyal na pagsasanay, ay 
dati nang nakatalaga sa Sulu. 
Pagkatapos ay ginawa itong yunit 
panagupa o "strike force" ng buong 
Visayas Central Command ng AFP 
dahil umano sa mataas na antas ng 


“Suntok...”, sundan sa pahina 10 


9 


Nagluluhang-buwaya ang AFP 


abay-sabay na nagnganga- 
Cie ang mga upisyal at 

tagapagsalita ng Armed 
Forces of the Philippines (AFP) 
para tuligsain ang umano'y 
paglabag ng Bagong Hukbong 
Bayan (BHB) sa internasyunal na 
batas sa digmaan nang pasabugan 
nito ng land mine ang komboy ng 
mga sasakyang militar sa Calinog, 
Iloilo noong Nobyembre 19. 

Walang batayan ang mga ata- 
keng ito ng AFP laban sa BHB. 
Binabaluktot ng kanilang mga 
upisyal at tagapagsalita ang 
laman ng mga internasyunal na 
batas sa desperadong tangkang 
dungisan ang BHB at makuha ang 
simpatya ng mamamayan. 

Nagluluhang-buwaya ang mga 
pasista. Pinalalabas nilang kaawa- 
awa ang mga sundalo. Pilit nilang 
pinagtatakpan ang walang awa at 
walang kapararakang paggamit ng 
AFP ng napakalalakas na mga san- 
datang walang piling pumapatay, 
pumipinsala at naghahasik ng 
takot sa mamamayan. Kabilang sa 
malalakas na sandatang ito ang 
mga 105mm kanyong howitzer, 
mga helicopter gunship na armado 
ng mga rocket at machine gun, 
mga OV-10 bomber, mga tangke at 
“armored personnel carrier.” 

Sa kasalukuyan, kabilang ang 
mga sandatang ito sa ginagamit 
ng AFP sa mapanalantang kontra- 
rebolusyonaryong kampanya ng 


“Suntok...”, mula sa pahina 9 


pagsasanay nito. Sa Visayas, ipina- 
kat muna ang 1st SRB sa Negros at 
Bohol, kung saan ito labis na kina- 
muhian ng mamamayan dahil sa 
pagyurak nito sa karapatang-tao. 
Hindi nadurog ng mga yunit na 
ito ng kaaway ang Pulang hukbo. 


10 


panunupil nito sa mga prubinsya 
ng Quezon, Leyte, Sulu, Aurora at 
iba pang lugar. Binibiktima nito 
pangunahin ang mga di armadong 
sibilyan, kanilang mga komunidad 
at bukirin. Nito lamang nagdaang 


tatlong buwan, umabot na sa 
10,000 magsasaka sa Quezon at 
7,000 pamilya sa Aurora, Leyte at 
Sulu ang napwersang lumikas mula 
sa kanilang mga tahanan dahil sa 
panganib na dulot ng malalakas na 
armas na ito na pawang itinututok 
ng AFP sa mga lugar ng konsen- 
trasyon o kalapit ng konsentra- 
syon ng mga tao. 

Tahasang nilalabag ng AFP ang 
internasyunal na makataong ba- 
tas, pati na ang Comprehensive 


Bagkus ay lalong naging matatag 
at umunlad ang kakayahan ng BHB 
sa pakikidigma. Ang malawak na 
baseng masa na nais limasin ng 
kaaway ay lalo pang lumalim at 
lumawak. 

Suntok sa buwan ang pangarap 
ng 3rd ID na malilipol na nila sa 
paparating na taon ang BHB sa 


Agreement on Respect for Human 
Rights and International Humani- 
tarian Law (CARHRIHL) sa ires- 
ponsable, walang ingat at walang 
piling paggamit nito ng malala- 
kas na bomba, howitzer at iba 
pang sandatang malawakang pu- 
mapatay at pumipinsala, nagsa- 
sapanganib sa buhay ng mama- 
mayan at nangwawasak sa kani- 
lang ari-arian at kabuhayan. Ilang 
milyon nang inosente at di 
armadong mamamayan laluna sa 
kanayunan ang napinsalaan at 
napalikas mula sa kani-kanilang 
komunidad at bukid dulot ng 
malupit at walang pakundangang 
paggamit ng AFP ng ganitong 
malalakas na sandata. ABI 


Central Front ng Panay. Suntok sa 
buwan ang pangarap nilang duru- 
gin ang rebolusyonaryong kapasya- 
han ng masa at ng kanilang 
hukbong bayan. Noong gabi ng 
Nobyembre 19, ang mga “espesyal” 
na tropa ni Buan ang nakaranas na 
matinding dagok nang tambangan 
sila ng BHB. [AB] 


ANG BAYAN Disyembre 7, 2005 


Ang paggamit ng mga land mine 


ng hukbong bayan 


ng mga land mine ay ginaga- 
A” ng BHB bilang sandata 

sa pagsusulong ng armadong 
rebolusyon. Katulad ng iba pang 
mga armas ng BHB, ang paggamit 
nito ng mga land mine ay sadya at 
presisong nakatuon sa mga 
armadong pwersang militar ng 
reaksyunaryong gubyerno, sa kani- 
lang mga tauhan, sasakyan at iba 
pang mga kagamitan. Ginagamit 
ang mga ito pangunahin sa mga 
taktikal na opensiba. 

Itinuturing ng hukbo ang mga 
land mine bilang dagdag na sanda- 
ta upang pangibabawan ang kaku- 
langan at relatibong kahinaan ng 
mga sandata nito kumpara sa dami 
at lakas ng mga sandatang nasa 
kamay ng pasistang kaaway. 

Ang mga patakaran ng BHB sa 
paggamit ng mga land mine ay 
pawang alinsunod sa mga umiiral 
na internasyunal na batas para sa 
makataong kondukta ng digmaan. 
Ang mga ito'y umaayon, sa partiku- 
lar, sa mga probisyon ng Ottawa 
Treaty, na siyang tanging inter- 
nasyunal na batas na pumapatung- 
kol sa land mine. Ang Ottawa Treaty 
ay nagbabawal ng paggamit, pro- 
duksyon at pag-iimbak ng mga 
"anti-personnel mine"—na tumu- 
tukoy sa bombang sumasabog ka- 
pag nagalaw o kahit malapitan 
lamang ng biktima. Partikular na 
layunin ng Ottawa Treaty ang 
wakasan ang mga pinsalang idinu- 
dulot sa mga sibilyan ng mga land 
mine na ibinaon at iresponsableng 
iniiwan sa di markadong mga lugar. 
(Ang Ottawa Treaty, na pinirmahan 
sa Ottawa, Canada noong 1997 ay 
kinikilala ng gubyerno ng Pilipinas. 
Tinatanggihan itong kilanlin ng US, 
Russia at China, na kabilang sa 
pinakamalalaking nagmamanupak- 
tura ng land mine.) 


ANG BAYAN Disyembre 7, 2005 


Sia 
Kmi $ 9 
pa NAO KG y NY 
` á k N NIS 


Ang paggamit ng BHB sa anu- 
mang sandatang tangan nito ay 
taliwas sa paggamit ng AFP sa kani- 


lang mga armas. Maingat at 
responsableng ginagamit ng BHB 
ang mga land mine bilang lehiti- 
mong mga sandatang pandigma 
laban sa mga piling target militar. 
Ang paggamit ng BHB ng mga land 
mine ay katulad rin ng maingat at 
responsableng paggamit nito ng 
mga riple at iba pang maliliit na 
sandata nito. Bawat isa nito ay may 
tiyak na target. Depende sa target, 
sukat at katamtaman ang lakas ng 
bawat ipinapakat na land mine. 
Mahigpit na iniingatan at sinusu- 
baybayan ang mga ito upang tiya- 
king hindi aksidenteng sasabog at 
makabibiktima ng mga sibilyan. 
“Command-detonated” ang uri 
ng land mine na ginagamit ng BHB. 
Ang mga ito ay tuwirang kinokon- 
trol at pinasasabog lamang kapag 
ang partikular na target militar ay 
lumapit na. Matapos ibaon, masu- 
sing binabantayan ng mga mandi- 
rigma ng BHB ang mga land mine. 
Hindi sasabog ang mga ito kapag 


a 
f; 


Í ) 
ti D Wa 
natapakan, hinawakan ng tao o 
kahit daanan pa ng ibang sasakyan. 
Bukod sa tinitiyak na mayroong pi- 
ling target ang mga ito, tinitiyak 
din na ang mga land mine ay may 
sapat lang na lakas at hindi mag- 
dudulot ng labis-labis na pinsala 
laban sa mga target nito. Kapag 
wala nang kagyat na target, ang 
mga ito ay kaagad na tinatanggal. 

Patuloy na gagamitin ng BHB 
ang mga land mine bilang lehiti- 
mong sandatang pandigma. Sa 
paggamit ng mga ito at iba pang 
mga sandata, ang BHB ay mulat na 
ginagabayan ng mga internasyunal 
na batas at kumbensyon para sa 
sibilisadong kondukta ng digmaan. 
Kasabay nito, gagamitin ng BHB at 
mamamayang Pilipino ang lahat ng 
posible at pinahihintulutang armas, 
luma man o moderno, upang 
palakasin ang armadong rebolus- 
yon. Habang sumusulong ang dig- 
mang bayan, darami pa ang mga uri 
at bilang ng armas na gagamitin ng 
mamamayan at ng kanilang hukbo 
upang puksain at lipulin ang 
kaaway. [AB] 


11 


Patuloy ang panlilinlang at maniobra ng rehimeng Arroyo 


Ang pagbabalik at pagsisinungaling ni Garci 


atapos ang halos limang 
Meen pagtatago, inilitaw 


na ng rehimeng Arroyo si 
dating COMELEC Commissioner 
Virgilio Garcillano 
Nobyembre 27 para magkalat ng 
dagdag na kasinungalingan, linisin 
ang kanyang pangalan, at sa prose- 
so, ang pangalan ng kanyang 
among si Gloria Arroyo. 
Sa pagpapalitaw kay 
Garcillano, tangka ni 
Arroyo na “isara” ang 


isyu ng “Hello Garci tapes” na patu- i 
loy na nagmumulto sa kanyang paghahari. 


Ang paglalantad kay Garcillano 
ay bahagi lamang ng patuloy na 
pagtatangka ng rehimen na linla- 
ngin ang mamamayan at idiskaril 
ang kilusan sa pagpapatalsik kay 
Arroyo. 

Katulad ng inaasahan, ang 
ipinahayag niyang paninindigan ay 
walang pinagkaiba sa dati nang 
iginigiit na linyang “walang pan- 
daraya” noong eleksyong 2004. 
Kinumpirma ni Garcillano na 
nakausap niya si Gloria Arroyo ngu- 
nit aniya'y walang iligal o imoral 
tungkol dito. Walang kahihiyan 
niyang inilarawan ang sarili bilang 
biktima ng wiretapping sa des- 
perasyong makakuha ng simpatya 
ng publiko. Ngunit kaagad rin 
niyang binawi ito sa pagsasabing 
hindi tunay ang mga tapes at ang 
mga ito ay pinutul-putol at mina- 
nipula para siraan siya at ibagsak si 
Arroyo. Ngayon pa lamang ay 
sinasabi na ng kanyang abugado na 
wala siyang anumang ilalahad 
tungkol sa Gloria-Garci tape. 

Masahol pa, gustong gamitin ng 
rehimen ang mga pagdinig ng 
Kongreso para baligtarin ang sit- 
wasyon at atakehin ang oposisyon 
sa pamamagitan ng mga bagong 
pagsisinungaling ni Garcillano. 


12 


nitong fa 


Upang 
tabunan 
ang isyu ng pag- 
uusap nila ni 

Arroyo, ipinauna na niyang “isisi- 
walat ang lahat ng pakikipag-usap 
niya sa marami pang pulitiko.” 
Kabilang sa mga pinangalanan niya 
ay mga kongresistang nagpursige sa 
kasong impeachment laban kay 
Arroyo noong Setyembre. Mariing 
pinabulaanan ng naturang mga 
kongresista ang mga paratang ni 
Garcillano. 

Para balewalain ang testimonya 
ni Michaelangelo Zuce at Capt. 
Marlon Mendoza, mga nagsilbing 
opereytor ni Garcillano sa pan- 
daraya, inakusahan din niyang nag- 
sisinungaling ang mga ito at sa ak- 
twal ay sila raw ang mga opereytor 
ng pandaraya sa Mindanao. 

Binuhay ng paglalantad ni 
Garcillano ang imbestigasyon sa 
Kongreso at Senado at ang interes 
dito ng mamamayan. Ang tahasang 
pagsisinungaling na gagawin niya 
sa pagtestigo sa Kongreso ay tiyak 
na muling magpapasiklab ng galit 
at pagkilos ng mamamayan. 

Naungkat din nito ang mga 
ginawang maniobra ng rehimen 
noong Hunyo upang itago siya sa 


mata ng publiko. Nagkakabuhul- 
buhol ngayon ang iba't ibang kwen- 
to ni Garcillano at ng rehimeng 
Arroyo kaugnay ng kanyang pag- 
tatago nitong nakaraang mga 
buwan. 

Bago lumantad si 
Garcillano, nabunyag 
na nakipagkita mu- 
na siya kay Mike 
Arroyo, ilang kon- 
gresista at lokal na 
upisyal na maka-Arro- 
yo sa Zamboanga noong 
Nobyembre 23. Mismong 
sina Rep. Ronaldo Puno at 
Prospero Pichay, mga pa- 
ngunahing opereytor ni 
Arroyo sa Kongreso, ang 
naiulat na bumalangkas sa kanyang 
pahayag at nag-ayos ng kanyang 
pagharap sa ilang piling reporter. 
Sadyang itinaon ang kanyang pag- 
lalabas sa nakatakdang pagbubuod 
ng mga resulta ng Citizen's Con- 
gress for Truth and Accountability 
(CCTA). 

Bago pa man nito ilitaw si 
Garcillano, tiniyak ng rehimen na 
napalitan na ng mga maka-Arro- 
yong kongresista ang mga pamunu- 
an ng mga komiteng nagsasagawa 
ng imbestigasyon. Ayon sa abugado 
ni Garcillano, sa Kongreso lamang 
haharap si Garcillano at hindi sa 
Senado kung saan hindi tiyak na 
papanigan siya ng mayorya ng mga 
senador. 


Pagbalasa sa gabinete at pag- 
tatalaga ng mga bagong upisyal 
Bilang bahagi ng tuluy-tuloy na 
pagsisikap ni Arroyo na konsoli- 
dahin ang kanyang nilalamat na 
base ng kapangyarihan, binabalasa 
niya ngayon ang kanyang gabinete 
upang bigyan ng mas prominente at 


“Garci...”, sundan sa pahina 13 


ANG BAYAN Disyembre 7, 2005 


Abono sa kampanya ni Arroyo 


11 | isa sa mga magsasaka sa 
N“ na tsapter namin ay 
walang natanggap na kahit 

_isang kusing mula sa mga pon- 


-~ 


* “ Ping abono para sa 
kampanya (ng ad- 
ministrasyon) 
z eleksyon.” 
BIto ang pahayag ni 
Danilo Ramos, lider 
ng Kilusang Magbubukid ng 
Pilipinas, nang tumestigo siya sa pag- 
dinig ng Senado at sa pagdinig din ng 
Citizens’ Congress for Truth and Acco- 


untability (CCTA) pagkatapos. Nabun- 
yag sa pagdinig ng Senado at CCTA na 
halos lahat ng P2.8 bilyong pondo 
para sa Ginintuang Masaganang Ani 
(GMA), isa umanong programa para sa 
pagpapaunlad ng agrikultura at 
libreng pamamahagi ng abono sa mga 
magsasaka na pinangasiwaan ng 
Department of Agriculture (DA), ay di 
nila natanggap sa anyo man ng salapi, 
abono o anupaman. Sa halip, 
napasakamay ng mga punong operey- 
tor, tagapamahala sa kampanya at 
mga kaalyadong kongresman at lokal 


“Abono...”, sundan sa pahina 14 


“Garci...”, mula sa pahina 12 


makapangyarihang mga pwesto ang 
pinakatapat at kapaki-pakinabang 
niyang mga alipures. 

Itinalaga ni Arroyo nitong 
Disyembre 3 sa Office of the Om- 
budsman si Merceditas Gutierrez, 
dating punong abogado ng Mala- 
kanyang at kilalang malapit na 
kaibigan at tagasuporta ng pamil- 
yang Arroyo. Pinalitan niya si 
Simeon Marcelo bilang ombudsman 
matapos magbitiw sa pwesto si 
Marcelo noong nakaraang buwan. 
Nagbitiw si Marcelo matapos niyang 
tanggihan ang utos ni Arroyo na 
aregluhin ang kasong korapsyon na 
nakasampa laban kay dating Justice 
Secretary Hernando Perez. 

Bago ito, nagbuo si Arroyo ng 
bagong upisina na ang tanging tra- 
baho ay pabanguhin siya sa pub- 
liko, pagtakpan ang kanyang mga 
kahinaan at ipagpilitan ang 
kanyang mga kontra-mamamayang 
patakaran sa pamamagitan ng mga 
“kampanyang impormasyon”. Bi- 
nansagan itong Presidential Com- 
munications Group at itinakdang 
mangangasiwa sa lahat ng mga 
pakikipag-ugnayan ng rehimen sa 


ANG BAYAN Disyembre 7, 2005 


midya at publiko. Itinalagang pinu- 
no nito si Sec. Ignacio Bunye, da- 
ting Press Secretary, at pinaglaanan 
ng napakalaking pondo. 

Binabalak ni Arroyo na ipwesto 
sa Department of Interior and Local 
Government (DILG) si Rep. Ronaldo 
Puno. Si Puno ang itinuturing na 
utak at political strategist ni Arroyo 
noong eleksyon at nitong huli, sa 
pagmamaniobra upang patayin ang 
kasong impeachment sa Kongreso. 
Direkta niyang hawak ang pondong 
panuhol sa mga lokal na upisyal 
kung kaya ang pagkakatalaga niya 
sa DILG ay magpopormalisa lamang 
sa dati na niyang papel bilang 
“tagaareglo” sa mga lokal na gub- 
yerno at upisyal. Gayundin, si Puno 
ang kinikilalang tagapangasiwa ng 
maruruming taktika para sa rehi- 
men, katuwang ni Mike Arroyo at 
Sec. Gabriel Claudio. 


Tuluy-tuloy na mga pagkilos 
Noong Nobyembre 25, naglun- 
sad ang White Ribbon Movement ng 
misa sa loob ng San Miguel Church 
malapit sa Malakanyang bilang 
direktang hamon sa pagbabawal ni 
Arroyo ng anumang pagtitipon sa 
paligid ng palasyo. Umabot sa 500 


dumalo sa misa ang nagmartsa pa- 
labas ng simbahan kung saan 
sumalubong ang ilang libo pang 
mga aktibista at mamamayan. 
Kaagad na pinigilan at pinaligiran 
ng mga elemento ng Presidential 
Security Group ang mga nagma- 
martsa. 

Nitong Nobyembre 30, kasabay 
ng pagbubunyi sa ika-142 aniber- 
saryo ng kapanganakan ni Andres 
Bonifacio, nagsagawa ng pagkilos 
ang libu-libong manggagawa sa 
Plaza Miranda upang ipanawagan 
ang pagtataas ng sahod at pagpa- 
patalsik kay Arroyo. 

Samantala, idineklara na ng 
Black and White Movement (BWM) 
nitong Disyembre 1 na ikakampa- 
nya na nito ang sabayang pagpapa- 
talsik kina Arroyo at Bise 
Presidente Noli de Castro. Ito'y 
matapos balewalain ni de (Castro 
ang taning na ibinigay sa kanya ng 
BWM na talikuran ang rehimen 
kapalit ng pagtanggap sa kanya 
bilang lehitimong kapalit ni Arroyo. 
Ang BMW ay grupo ng mga panggit- 
nang pwersang pinangungunahan 
ng mga nagbitiw na upisyal ng rehi- 
men tulad ni dating Social Welfare 
Secretary Dinky Soliman. ABI 


13 


“Abono...”, mula sa pahina 13 


na upisyal ni Arroyo ang pondo 
noong panahon ng eleksyon. 

Ayon sa Commission on Audit 
(COA), 104 na kongresista, 46 na 
gubernador at 34 na meyor ang 
tumanggap ng pondo. Garapal ang 
katiwalian dito dahil pati mga 
upisyal sa mga distrito sa mga lun- 
sod na wala namang lupang 
agrikultural tulad ng mga syudad 
sa Metro Manila ay nakatanggap 
umano ng pondo para sa abono. 
Mariing pinabulaanan ng mga kon- 
gresista rito na nakatanggap sila 
ng gayong pondo. 

Ayon din sa COA, ang aktwal na 
natapos lamang nilang maawdit ay 
mga pondong ibinigay sa Bicol at 
Central Visayas. Ang karamihan sa 
mga ipinamahaging pondo ay 
hindi na nila naawdit dahil 
dumaan ang mga ito sa 15 prib- 
adong “NGO” (mga “non-govern- 
mental organization,” na 
ginagamit ng Malakanyang para 
pamprente sa mga katiwalian) na 
hindi na nila saklaw. Mahigit P120 
bilyon ang dumaan sa mga “NGO” 
na ito. Ilan dito ang Gabay Masa 
Development Foundation Inc., 
Peoples” Organization for Progress 
and Development Foundation Inc. 
(POPDFI) , Magsasaka Foundation 


Inc., Philippine Social Develop- 
ment Foundation, Inc., Matatag Na 
Republika Cooperative, Ikaw at 
Ako Foundation--mga bogus na 
organisasyong itinayo ni National 
Security Adviser Norberto Gonzales 
para lamang gawing daluyan ng 
malalaking kulimbat na pondo ng 
gubyerno. 

Lahat ng rehiyon at lunsod na 
ipinailalim sa awditing ay tuma- 
tanggi na may natanggap silang 
pondong nakaulat na napunta sa 
kanila para sa abono at idinaan sa 
naturang mga “NGO.” 

Bukod sa malalaking halagang 
hindi maipaliwanag kung saan 
napunta ang kalakhan at kung 
saan kakaunti lamang ang abo- 
nong nabili, nabunyag namang 
may minimum na 30% komisyon 
(may ibang humingi pa ng 75%) 
para sa mga kongresman mula sa 
mga tagasuplay ng abono. Sobra- 
sobra rin ang patong sa presyo ng 
mga biniling abono (minimum na 
800% hanggang 1,300% o mahigit 
pa) at katiting kundi man walang 
abonong naipamahagi sa mga 
magsasaka. 

May mga huwad na ulat na 
naglilista ng mga di kapani-pani- 
walang nagsuplay ng abono, tulad 
ng isang maliit na tindahan ng 
gulay sa palengke sa Kalookan City 


na umano'y nagsuplay ng abono 
para sa Eastern Samar. Marami ring 
huwad na ulat na naglilista ng mga 
nabigyan umano ng abono na 
hindi totoong naipamahagi. May 
mga kaso pa na ang abonong 
umano'y ipinamahagi sa mga 
magsasaka ng palay ay nararapat 
lamang para sa mga dapo 
(orchids). 

Pangunahing direktang kasang- 
kot sa kaso ng anomalya sa abono 
si DA Undersecretary Jocelyn 
“Jocjoc” Bolante na agarang pina- 
talilis ng Malakanyang para hindi 
maimbestigahan ng Senado. Si 
Bolante ay kilalang malapit na 
tauhan ni Mike Arroyo. Samantala, 
hindi rin nagpapakita sa imbesti- 
gasyon sa Senado ang dating kali- 
him ng DA na si Cito Lorenzo na 
nagbigay ng awtorisasyon kay 
Bolante. 

Sa testimonya ng nagbitiw na 
Budget Secretary Emilia Boncodin, 
minadali ni Arroyo ang pag-aapru- 
ba at pagbibigay ng pondo para sa 
abono kahit hindi pa kumpleto ang 
mga papeles para sa mga ito. Hindi 
rin nasunod ang mga proseso sa 
paglalabas ng pondo sa mga 
upisyal kaya mahirap tukuyin ang 
mga sinasabing organisasyon ng 
mga magsasaka na nakakuha ng 
abono o pondo. ABI 


Paglilista ng EU sa PKP at BHB sa talaan ng mga terorista, binatikos ng NDFP 


BINATIKOS ng National Democratic 
Front of the Philippines (NDFP) 
ang Council of the European Union 
(CEU) sa anito'y di makatarungan 
at malisyosong pagbilang muli sa 
Partido Komunista ng Pilipinas 
(PKP), Bagong Hukbong Bayan 
(BHB) at senior political consultant 
ng NDFP na si Jose Maria Sison sa 
talaan ng mga “terorista.” Sa isang 
pahayag nitong Disyembre 3, sina- 
bi rin ni Luis Jalandoni, tagapa- 
ngulo ng NDFP Negotiating Panel 
na ang hakbang ng CEU ay panghi- 


14 


himasok sa panloob na usapin ng 
Pilipinas. 

Dagdag pa niya, ang paglilista 
ay taliwas sa mga prinsipyong 
nakasaad sa 1977 Protocol I Addi- 
tional to the 1949 Geneva Conven- 
tions, 1948 Universal Declaration 
of Human Rights at sa 1966 
International Covenant on Civil 
and Political Rights. Nilalabag din 
nito ang 1950 European Conven- 
tion for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms, 
ang 1957 Refugee Conventions at 


ang 2000 Charter of Fundamental 
Rights of the European Union. 
Inilinaw ni Jalandoni na ang 
rebolusyonaryong kilusang pina- 
mumunuan ng PKP ay isang pam- 
bansang kilusang mapagpalaya at 
ang paggamit nito ng armadong 
pwersa para magkamit ng mga 
pampulitikang layunin ay kiniki- 
lalang lehitimo sa internasyunal na 
batas. Kung gayon, ani Jalandoni, 
hindi dapat ihanay ang PKP, BHB 
at si Kasamang Sison sa “mga 
terorista.” ABI 


ANG BAYAN Disyembre 7, 2005 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XXXVI Blg. 23 
Disyembre 7, 2005 
www. philippinerevolution.org 
Editoryal 


Labanan ang walang lubay 
na pandarahas ng rehimeng Arroyo 


W=: lubay ang pandarahas ng at sa lawak at tindi ng paglapastangan sa 


pasistang halimaw na si Gloria karapatang-tao ng ordinaryong mamama- 
Arroyo. Sa dami, dalas at brutalidad yan, pinaiiral niya ang lagim ng di 
ng mga pamamaslang sa mga lider at deklaradong batas militar. Sinusupil ang 
myembro ng mga , anumang pagtutol sa kanyang paghahari, 
progresibong YU at anumang paggigiit ng karapatan sa 


Ad 4 organisasyon W harap ng mapaniil na mga patakaran ay 
ii Ng nilulupig ng kamay na bakal. 


N 


Mistulang buhay ang kinamumuhi- 
ang pasistang diktador na si Marcos sa 
katauhan ni Arroyo. Kung tutuusin, halos 
nahigitan na ng huwad na presidente ang 
yumaong diktador sa kalupitan. 

Sa ilalim ng diktadurang Marcos, napuno 
ang mga piitan ng libu-libong bilanggong 
pulitikal. Sa ilalim ng rehimeng Arroyo, 
marami pa rin ang ikinukulong, subalit mas 
marami ang walang-habas na pinapaslang. 

Tila “huwag kumuha ng bihag!” ang 
patakaran ni Arroyo sa paglipol sa itinutur- 
ing niyang mga “kaaway.” Pinatatakbo ng 
AFP ang mga death squad sa iba't ibang 
panig ng bansa at kinakasangkapan ang 
mga ito sa kampanya ng pampulitikang 
asasinasyon. 

Ang mga pamamaslang at panggigipit sa 
mga sibilyan ay karaniwang ganti ng AFP at 
PNP sa mga pinsalang natatamo nila sa 
kamay ng BHB at sa kabiguan nilang 
magapi ang hukbong bayan. Sa sobrang 
kahihiyan at kainutilan, itinutuon ng AFP at 


ae”! 


VO 
4 


a 
Nfa 7 = ) 


Mga tampok Ulat hinggil sa paglabag | Mga labanan Ang paggamit ng land 
. i sa karapatang-tao sa Quezon mine ng hukbong 
sa isyung tto... PAHINA 3 PAHINA 7 bayan PAHINA 11 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


